





BARON MERTHYR OF SENGHENYDD. 


Se aeb. cynn. 11&) 








^ 


Can 


O glod: 1: yr -W. 1. Lewis, Barwnig, KC. V.O., ar ei 
ddyrchafiad I Dy'r Arglwyddi o dan y teitl o 
Arglwydd Merthyr o Senghenydd. 





Ton—' TywysoG GwLAD Y BRYNIAU.” 
Hen Wlad y Menyg Gwynion 
Mewn llawen hwyl a chwardd ; 
Ar ben Syr WILLIAM rhoddodd 
Ein Teyrn goronig hardd : 
Caiff eistedd o hyn allan 
Ar fainc o borphor cu 
Yn enwog Dy'r Arglwyddi, 
'Mhlith pendefigaidd lu. 


Oydgan— 
I ganu clod Syr WILLIAM 
Doed Gwlad y Gan i gyd, 
Adseinied y mynyddoedd 
Bob gair, bob swn o hyd. 


Ar hyd ei fywyd gwerthfawr 
Bu'n fendith is y Nen, 

Ym mhlith cyflogwyr llafur 
Efe yn wir sydd ben. 

Tro gwael ni wnaeth ag undyn 
Ar hyd ei hirfaith rawd ; 

Mewn amryw gyfyngderau 
Bu ini megys brawd. 

Cydgan. 


O Aberdar fythenwog 

Hyd ddinas fawr Caerdydd, 
Colofnau o'i athrylith 

A welir er ein budd ; 
Bu yn ddeheulaw ffyddlon 

I Arglwydd Bute yn wir, 
Ac eto nid anghofiodd 

Y tlodion yn y tir. 

Cydgan. 


Pan ddelo'i oes i'r terfyn . 
Bydd ganddo rywbeth gwell 
I'w adael idd ei deulu 
Nag aur o Ophir bell : 
Dim llai na siampl deilwng, 
Dim llai nag enw da, 
Barhant i roi hyfrydwch 
Fel peraroglus chwa. 


Cydgan. 


J. DUNCAN, 
39, BUTE STREET, 
TREHERBERT. 


Gorph. 13eg, 1911. 





Song 


GL praise to.S1r. Wl. L>Ewis. Bart, KC. V.O., in honour 
of his elevation to the Peerage under the title 
of Lord Merthyr of Senghenydd, 


Tune—' Gon BLESs THE PRINCE OF WALES.” 


To-day the hills of Cambria 
With joy and praises ring, 
Sir WILLIAM has been honoured 
By George, our noble King ; 
Henceforth among the nobles 
He'll have a crimson seat, 

His worthy elevation 
Let every Welshman greet. 


COhorus— 


Ring, ring Sir WILLIAM'S praises 
Throughout the Land of Song, 
Let all the hills re-echo 
Each word, each sound prolong. 


Throughout his busy life-time 
A blessing he has been ; 
Amongst the great employers 
His better ne'er was seen : 
In him, no act of meanness 
Can any man recall— 
The Baron of Senghenydd 
Is fair and just to all. 


Ohorus. 


From Aberdare to Cardiff 

His name is daily praised, 
Through his unfailing genius 

Our nation has been raised ; 
While he has been for many 

A year, Lord Bute's right hand, 
He never has forgotten 

The humble of the land. 


Chorus. 


To his beloved children, 
Whenever comes the end, 
He will leave something better 
Than house, than wealth, than friend, 
A glorious name untarnished, 
A good name that will shine 
With bright unsullied lustre 
In Wales, throughout all time. 


Chorus. 


J. DUNOAN. 


TREHERBERT, July l3th, l911l. 





